Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XXXV Blg. 10 
Mayo 21, 2004 
www. philippinerevolution.org 
Editoryal 


Malawakan ang karahasan 
at pandaraya sa nagdaang eleksyon 


M aitatala ang katatapos lamang na eleksyon National Security Adviser na si Norberto Gonzales, ng 


bilang isa sa mga pinakamadugo at pinakabat- militar at pulisya at ng iba pang ultra-Kanang elemen- 

bat ng anomalya sa kasaysayan ng papet na to laban sa mga progresibong partido at kandidato. 
republika. Muling pinatutunayan ng dumi at dahas ng Bunga nito, sa mahigit 140 kata- 
halalang 2004 na ang mga reaksyunaryong eleksyon ong napatay at di pa mabilang na 
ay hindi kailanman maaaring maging demokrati- nabiktima ng harasment at iba 
kong paraan ng pang paglabag sa karapa- 
pagluluklok ng tang-tao kaugnay ng elek- 
mga pinunong Ka ZÀ syong ito, halos sangkatlo 
tunay na kaka- sg ay mga myembro ng Bayan 
tawan sa inte- Muna (BM) at iba pang prog- 


Na 


res ng mama- | resibong partido. 

mayan. N Pagsapit ng elek- 
Bago pa ! syon, ginamit laban 

man ang elek- Ng sa mga progresibo 

syon, tahasan KS ang parehong mga 

na ang panda- oT fÀ amamaraan sa pan- 


: b4 P 
raya ng rehi- z 


meng Arroyo 

nang gamitin ni- 
to ang pondo at 
rekurso ng gubyer- 


daraya at manipu- 
lasyon na nakatu- 
on sa mga karibal 
ni Arroyo sa pag- 
kapresidente. 


KZ 
~ 


no sa pangangam- Lantarang 
panya. Sarisaring maruruming nagkalat ng 
taktika rin ang ginamit upang ma- itim na pro- 
kansela ang kandidatura o mailagay paganda 


sa alanganin ang mga pangunahing 
karibal ni Arroyo sa pagkapresidente. 
Bukod rito, isang sistematikong 


ang militar 
laban sa mga 
progresibong 


kampanya ng pananakot, pamamas- z k partido at 
sa sila NU P : 

lang at paninira ang inilunsad ng A 2 kandidato at 

mga reaksyunaryo sa pangunguna ng N I BZ nanghima- 


Mga tampok sa Panununog sa Isabela, | Pilipinas, baon at World Bank, 
a A kinundena ng BHB lugmok sa utang palabigasan ng mga 
Isyung ito... PAHINA 3 PAHINA 5 | imperyalista PAHINA 6 


sok sa kondukta ng eleksyon sa 
mga balwarte ng mga progresibo sa 
Northern Luzon, Central Luzon, 
Southern Tagalog, Bicol, Visayas at 
maraming lugar sa Mindanao. No- 
ong araw mismo ng eleksyon, hi- 
nadlangan ng AFP ang mga boto 
para sa mga progresibo at mga ka- 
laban ni Arroyo. Nangharang sila 
ng mga botanteng patungo sa mga 
presinto, nagdikta kung sinu-sino 
ang dapat iboto, "nagbilang" ng 
boto sa mga kampo at nagpatupad 
ng "dagdag-bawas" at iba pang 
pandaraya para mailipat ang mga 
boto ng mga progresibo sa mga 
partidong suportado ng rehimeng 
Arroyo at ng AFP tulad ng Akbayan, 
ANAD, Aksyon Sambayanan at Alab 
Katipunan. 

Kagyat pagkatapos ng elek- 
syon, nagmaniobra ang mga sagad- 
sagarang reaksyunaryong kandida- 
to at mga kakutsaba nilang upisyal 
sa eleksyon at militar para pilitin 
na pumabor sa kanila ang bilangan. 
Inagaw at sinunog nila ang mga 
balota sa mga presinto at munisi- 
palidad kung saan malakas ang ka- 
nilang mga kalaban, laluna kung 
progresibo. Dinahas at tinakot ang 
mga lokal na upisyal ng COMELEC. 
Mismong ang pag-uulat ng mas- 


Bayan 
Taon XXXV Blg. 10 Mayo 21, 2004 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 


midya ng mga pandaraya sa elek- 
syon ay tinangkang busalan. Kag- 
yat na idineklara ng rehimeng Arro- 
yo na gagamitan ng dahas militar 
ang sinumang nagbabalak maglun- 
sad ng kilos protesta laban sa pan- 
daraya. 

Karapatan ng mamamayan na 
isigaw ang kanilang indignasyon sa 
laganap na karahasan at pandaraya 
sa eleksyon at ilantad ang kahung- 
kagan ng halalan. Maaaring maki- 
pagkaisa ang mga progresibong 
partido at kandidato sa iba pang 
mga kandidato at pwersa na bikti- 


Nilalaman 
Editoryal 


Karahasan at pandaraya 
sa eleksyon 


Reaksyunaryong eleksyon 


Panununog sa Isabela 

Pandaraya sa Eastern Visayas 
Karahasan sa Mindanao 

AFP, RPA laban sa mga progresibo 


www.philippinerevolution.org 
Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 

kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


Pambansang utang 
Walang katapusang pangungutang 
Ika-60 taon ng World Bank 
Mga ulat koresponsal 
Parangal kay Ka Boyet 
Sa Ibayong dagat 
Labanan sa Dien Bien Phu 
Cuba laban sa US 
Balita 


ma rin ng karahasan at pandaraya, 
at pukawin at pakilusin ang mala- 
wak na masa ng sambayanan upang 
sumbatan ang mandarayang rehi- 
men, hubaran ito ng anumang pag- 
kukunwaring ito ay lehitimong ha- 
lal ng bayan at pigiling gamitin 
ang umano'y basbas ng nagdaang 
eleksyon para muling ibwelo ang 
mga anti-mamamayang patakaran. 

Maiuugnay ang mga usaping ito 
sa lumalalang mga sosyo-ekonomi- 
kong problema ng mamamayan na 
nagbubunga ng kanilang malawa- 
kang disgusto. 

Idiniriin ng mga pangyayaring 
ito na ang tunay na demokrasya at 
makabuluhang pagbabago ay hindi 
hinuhubog sa mga hungkag na pro- 
sesong elektoral. Pinapanday ito 
ng militanteng pagkilos ng mama- 
mayan sa mga lansangan, sa mga 
pabrika, ekswelahan, komunidad at 
nayon. Binibigyang laman at hugis 
ito ng rebolusyonaryong kilusang 
rumaragasa sa malawak na kanayu- 
nan at iba't ibang bahagi ng kapu- 
luan, unti-unting umuuk-ok sa re- 
aksyunaryong kapangyarihan at 
nagtatayo ng mga organo ng tunay 
na demokratikong kapangyarihang 
bayan. Lalong tumitingkad ang ka- 
wastuan ng armadong pakikibaka 
bilang pangunahing daan tungo sa 
saligang pagbabago ng lipunan. Œ 


ANG BAYAN May 21, 2004 


Panununog sa Isabela, kin 


ariing kinundena ng Benito Tesorio Command ng z 
M Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Isabela ang 

karahasan at pandaraya ng pamilyang Dy sa pru- } 
binsya kaugnay ng eleksyon. Noong Mayo 11, sinunog ng 
armadong kalalakihan ang mga balota at iba pang gamit- 


eleksyon sa bayan ng Jones at San Mariano. Malisyoso 
itong ibinintang ng mga Dy sa BHB. 


Ang totoo, ayon kay Ka Delio 
Baladon, tagapagsalita ng kumand, 
isinagawa ito ng 5th ID, mga pri- 
badong goons at mga alipures ng 
pamilyang Dy nang maging mali- 
naw nang ilalampaso ng kanilang 
mga kalaban kapwa sina Alexander 
Dy na kandidato sa pagkameyor ng 
San Mariano at Faustino Dy Jr. na 
kandidato sa pagkagubernador. 

Umaga pa lamang ng Mayo 11, 
nagbanta na si Alexander Dy laban 
sa mga poll watcher at mga myem- 
bro ng COMELEC na nagbibilang ng 
mga boto sa munisipyo ng San 
Mariano. Bandang alas-10 ng gabi, 
biglang nilusob ng kalalakihang sa- 
kay sa dalawang van ang munisi- 
pyo. Pinaulanan ng putok ang mu- 
nisipyo sa loob ng halos 30 minu- 
to. Bago umalis, tinangay nila ang 
anim na ballot box. 

Samantala, bandang alas-10 
din sa parehong gabi, pinasok ng 
16 na lalaki ang munisipyo ng 
Jones habang nagaganap ang bila- 
ngan. Pinadapa ang mga naroon, 
kinunan ng mga cellphone at sinu- 
nog ang upisina at lahat ng puma- 
sok na talaan ng mga boto mula sa 
iba't ibang presinto. Umabot sa 
40% ng mga balota ang nasunog. 

Ayon sa datos na nakalap ng 
National Democratic Front sa North- 
eastern Luzon, noong araw ng ha- 
lalan ay nagpabaha ng pera at pag- 
kain ang pangkat ni Dy sa buong 
Isabela. Nagtambak din sila ng 
mga tropa ng AFP sa mga barangay 
ng Benito Soliven, Ueg, Casala, 
Macayucayu, Alidabad, San Mariano 


ANG BAYAN Mayo 21, 2004 


at sa mga baran- 
gay na saklaw ng 
Forest Region, Jones 
at Echague upang 
takutin ang mga 
botante. 

Muli ring ipina- 
sara ng pamilyang Dy ang Bombo 
Radyo DZNC sa mismong araw ng 
eleksyon dahil sa madalas nitong 
pagbatikos sa mga anti-mamama- 
yang patakaran ng angkan. 

Ang panununog sa Jones at San 
Mariano ay bahagi ng pakana ng 
mga Dy na lumikha ng malaking ka- 
guluhan upang magdeklara ng fail- 
ure of elections (kabiguan ng elek- 
syon) sa prubinsya at mabalewala 
ang resulta ng botohan. 

Nang hindi magbunga ang ka- 
nilang pakana, tuluy-tuloy na nag- 
lunsad ng kampanyang pananakot 
ang pangkating Dy laban sa mga 
tauhan ng COMELEC sa antas pru- 
binsya. Dahil dito, nagbitiw ang 
board of canvassers at napilitang 
isuspinde ang bilangan hanggang 
makapagpadala ang COMELEC ng 
hahalili sa kanila. Sa upisyal na 
pagbibilang ng COMELEC at di upi- 
syal na pagbibilang ng NAMFREL, 
ang progresibo at popular na da- 
ting brodkaster na si Gracia Padaca 
ay lumalamang nang malaki kay 
Gov. Dy sa eleksyon para sa guber- 
nador ng Isabela. 

Mahigpit at madugo ang kon- 
trol ng pamilyang Dy kapwa sa pu- 
litika at ekonomya ng Isabela sa 
nakaraang 40 taon. Napanatili at 
napalawak ng angkan ang dinastiya 


REAKSYUNARYONG ELEKSYON 


undena ng BHB 


(4X Jones YE 


O MUPA pai. 


nito sa pamamagitan ng paggamit 
sa kanilang kapangyarihang buruk- 
rata-kapitalista. Epektibo rin ni- 
tong nagamit bilang pribadong 
hukbo ang militar at pulisya bukod 
sa goons at mga kriminal na ele- 
mento sa prubinsya. 

Mula pa noong dekada 1960, 
walang pakundangan ang pandara- 
has ng mga Dy sa sinumang huma- 
hamon sa kanilang paghahari. Ma- 
haba at madugo rin ang talaan ng 
kanilang mga paglabag sa mga kara- 
patang-tao ng mamamayan at rebo- 
lusyonaryong kilusan sa prubinsya. 

Mahalagang salik sa paghina ng 
ilang dekadang dominasyon ng pa- 
milyang Dy sa reaksyunaryong puli- 
tika sa Isabela ang malakas na pag- 
laban ng mamamayan at mga git- 
nang pwersa, ang tapang ng mga 
humahamon sa kontrol ng mga Dy 
at ang masiglang pagsusulong ng 
armadong pakikibaka, kilusang ma- 
sa at progresibong pulitika sa pru- 
binsya. Dahil dito, natalo ang apat 
sa pitong myembro ng angkan na 
kumandidato para sa iba't ibang 
pusisyon. Bukod kina Faustino Jr. 
at Alexander, tiyak din ang pagka- 
talo nina Benjamin Dy Jr. sa pagka- 
alkalde ng Angadanan at Eloisa Dy- 
Valle sa pagkakonsehal ng Cauayan 
City. AB 


3 


REAKSYUNARYONG ELEKSYON 


AFP ang may kagagawan ng karahasan, 
pandaraya sa eleksyon--NDF-Eastern Visayas 


Porn ng National Democratic Front (NDF) sa Eastern Visayas 
ang mga paratang ng AFP na ang Bagong Hukbong Bayan ang nagpa- 
simuno ng mga iniulat na insidente ng karahasan sa rehiyon kaugnay ng 


katatapos na eleksyon. 

Sa isang pahayag, mariing iti- 
nanggi ni Fr. Santiago Salas, taga- 
pagsalita ng NDF-Eastern Visayas, 
na ang BHB ang responsable sa 
pagkakadukot ng dalawang poll 
watcher sa Motiong, Samar at ng 
pang-aagaw ng mga balota sa 
Silvino Lobos, Northern Samar no- 
ong Mayo 11. Bagkus, aniya, ang 
mga elemento ng 8th ID ang nag- 
hasik ng lagim at nangharas sa 


mga botante noong Mayo 10, lalu- 
na sa malalayong baryo ng mga ba- 
yan ng Matuguinao, Gandara, San 
Jorge, Motiong, Paranas, Pinabac- 
dao, Basey at Borongan sa isla ng 
Samar. Sa Tabango, Leyte, ayon kay 
Salas, 80 pamilya ang pinagbawa- 
lan ng militar na bumoto. 

Ayon kay Fr. Salas, ang konduk- 
ta ng nakaraang halalan ay patu- 
nay na niloloko lamang at binibik- 


Karahasan sa eleksyon, itinala 
ng NDF-Mindanao 


laganap na pandaraya at karahasan sa Mindanao kaugnay ng ka- 


N ng rehimeng Macapagal-Arroyo ang pangunahing responsable sa 


tatapos na eleksyon. Ayon kay Jorge "Ka Oris" Madlos, tagapag- 


salita ng NDF-Mindanao, sa 82 insidente ng karahasan kaugnay ng elek- 
syon na naganap mula Abril hanggang Mayo 12, animnapu't lima (65) o 
halos 80% ay kagagawan ng mga armadong pwersa ng estado at partido 
ng administrasyon. Apatnapu't pitong indibidwal ang namatay sa mga 
insidente ng pananambang, reyd, pagdukot at iligal na pang-aaresto, 


pamamaslang, istraping, pambubugbog, pagbabanta at iba pa. 


Pinakamatingkad ang tatlong 
kaso ng pamamaslang sa Compos- 
tela Valley: ang pagpatay sa tat- 
long myembro ng Bayan Muna (BM) 
sa Laac; kay Rodolfo Gogo, taga- 
suporta ng BM mula sa Monkayo; at 
kay Boy Galang, tserman ng Mt. 
Diwata Alliance. Sunud-sunod ring 
pinatay ang apat na kapitan ng ba- 
rangay sa ikalawang distrito ng 
Zamboanga del Sur. 

Lahat din ng maisipang paraan 
ng pandaraya ay ginamit di lamang 
laban sa mga karibal na kandidato 
ng administrasyong Arroyo kundi 
sa mga progresibong partido. Kabi- 


4 


lang dito ang pagkakalat ng itim 
na propaganda at pagbabanta; 
pagmamaniobra para hindi makatu- 
loy sa presinto ang mga botante; 
pamimili ng boto at pagsama ng 
mga patay sa listahan ng mga bo- 
tante; sadyang pagpapatagal ng 
bilangan sa mga kampong militar 
laluna sa mga komunidad ng mga 
Moro; pagpapalit sa mga certificate 
of canvass o "dagdag-bawas": pa- 
nunuhol sa mga upisyal ng 
COMELEC; paggamit sa pondo, tau- 
han at pasilidad ng gubyerno at iba 
pa. 

Kapansin-pansin na wala ni 


tima ang mamamayan sa mga reak- 
syunaryong eleksyon. 

Samantala, pinabulaanan din 
sa isang ulat koresponsal mula sa 
rehiyon ang balita na pitong Pu- 
lang mandirigma ang namatay sa 
isang depensiba sa Barangay Pala- 
nit, San Isidro, Northern Samar no- 
ong umaga ng Mayo 6. Bukod sa 
ligtas na nakaatras ang lahat ng 
mga napalabang gerilya ng BHB, 
nakapagdulot sila ng di pa mala- 
mang bilang ng mga kaswalti sa 
nakaengkwentro nilang mga tropa 
ng 20th IB. AB 


isang insidenteng naganap kaug- 
nay ng grupong Jemaah Islamiyah, 
taliwas sa pananakot ng rehimen 
bago mag-eleksyon. Kapansin-pan- 
sin din na iilang kaso ang naibin- 
tang sa Bagong Hukbong Bayan 
(BHB), taliwas muli sa propaganda 
ng rehimen na ang pangunahing 
banta ng karahasan sa eleksyon ay 
nagmumula sa BHB. Ayon kay Ka 
Oris, karamihan sa mga insidenteng 
iniuugnay sa BHB ay may kinala- 
man sa pagpapatupad ng rebolu- 
syonaryong hustisya o pagbira sa 
mga lehitimong target-militar at 
walang kaugnayan sa eleksyon. Œ 


ANG BAYAN Mayo 21, 2004 


Militar, RPA 
nangampanya laban 
sa mga progresibong 
partido 


ayagang nangampanya ang mi- 

litar at ang bandidong Revolu- 
tionary Proletarian Army (RPA) sa 
Panay at Negros laban sa Bayan 
Muna at iba pang progresibong par- 
tido at gayundin, laban sa mga ka- 
tunggali ng mga kandidato ng rehi- 
meng Arroyo para sa kongreso at 
lokal na pamahalaan. 

Ilang araw bago ang eleksyon, 
maramihang ipinakat ang mga tropa 
ng 47th IB sa mga lugar na tinataya 
nilang malakas ang suporta ng mga 
progresibong partido, laluna sa Ilo- 
ilo. Hayagang nangampanya sa mga 
lugar na ito sina Maj. Oscar Lasa- 
ngue, hepe ng AFP Civil Relations 
Group at Capt. Leon Marquez ng 
47th IB laban sa mga progresibo. 
Bago ito, iniulat na aktibong na- 
ngangampanya ang RPA laban sa 
Bayan Muna at para sa Alab Katipu- 
nan na tumatakbo rin sa eleksyong 
party-list bilang isang prenteng or- 
ganisasyon ng RPA. Noon namang 
Marso, kasa-kasama ng militar ang 
mga kasapi ng anti-komunistang Al- 
liance for Nationalism and De- 
mocracy (ANAD) sa pagpapaskil ng 
mga poster at pamamahagi ng mga 
polyeto laban sa Bayan Muna at iba 
pang progresibong partido. 

Mula Mayo 7 hanggang 11, nag- 
lunsad ng malawakang operasyong 
militar ang 11th IB, 12th IB at 61st 
IB katulong ang RPA at dalawang 
prubinsyal na kumand ng PNP. Pa- 
ngunahin nilang kinonsentrahan 
ang ikalimang distrito ng Negros 
Occidental para pigilin ang pagboto 
ng mamamayan sa mga progresi- 
bong partido at pilitin silang bumo- 
to kay kay Ignacio “Iggy” Arroyo, 
bayaw ni Gloria Arroyo. TAB] 


ANG BAYAN Mayo 21, 2004 


Gubyerno at mamamayan 
ng Pilipinas, baon sa utang 


anda ng patuloy na pagkabulok ng gubyerno at pagkakalug- 
| mok ng ekonomya, tinatayang ang kabuuang utang ng reak- 


syunaryong gubyerno ng Pilipinas ay papantay o hihigit pa 
sa kabuuang halaga ng lokal na ekonomya pagsapit ng katapusan 
ng 2004. Ang palaki nang palaking utang ay nagreresulta sa mala- 
lang pagkakait ng mga saligang pangangailangan sa buhay kasabay 
ng pabigat nang pabigat na pasanin sa balikat ng sambayanang 
Pilipino 

Noong nagdaang Pebrero, ang kabuuang panlabas at lokal na 
utang ng gubyerno ng Pilipinas ay umabot na sa P4.13 trilyon. Ito 
ay 95% na ng P4.32 trilyong kabuuang halaga ng lokal na produk- 
syon sa loob ng bansa mula Pebrero 2003 hanggang Pebrero 2004. 
Pagsapit ng katapusan ng 2004, inaasahang magpapantay na ang 
kabuuang utang ng gubyerno at kabuuang halaga ng lokal na eko- 
nomya. 

Kung idaragdag pa ang P1 trilyong pisong utang ng mga lokal 
na gubyerno, mga korporasyon ng gubyerno at mga utang ng pri- 
badong sektor na ginagarantiyahan ng gubyerno, aabot na sa 
mahigit P5.5 trilyon ang kabuuang utang ng pampublikong sektor 
sa Pilipinas o mahigit 125% ng halaga ng ekonomya. 

Patuloy na lumalaki ang pampublikong utang ng Pilipinas sa- 
mantalang walang kaakibat na pag-unlad ang ekonomya. Kumpara 
sa Pebrero noong nakaraang taon, lumobo nang 17.5% (o mahigit 
P600 bilyon) ang kabuuang pampublikong utang ng bansa. Saman- 
tala, ayon sa datos ng gubyerno, lumawak lamang nang 4.5% (o 


5 


P33.64 bilyon) ang lokal na pro- 
duksyon noong 2003. 

Bukod sa utang ng pampubli- 
kong sektor ng Pilipinas, ang mga 
panlabas na utang ng pribadong 
sektor ay umaabot na nang mahigit 
$30 bilyon. Ang kabuuang panla- 
bas na utang ng mga pribado at 
pampublikong sektor ng Pilipinas 
ay mahigit nang 557 bilyon (ka- 
tumbas ng P3.2 trilyon). 


Walang ibang ginagawa 
ang reaksyunaryong 
estado upang lutasin ang 
pagdurugong ito sa 
sistemang pampinansya 
kundi ang walang 
katapusang 
pangungutang upang 
may maipambayad sa 
dating mga utang 


Ang problema sa kakulangan ng 
pinansya ay tuluy-tuloy na pinala- 
lala ng malaking kakulangan at 
katiwalian sa nakokolektang buwis, 
lansakang pangungurakot at pag- 
nanakaw ng mga burukrata, napa- 
kalaking gastos sa militar at iba 
pang anti-mamamayan, inutil at 
palamuting programa at maling 
mga prayoridad. Ibayong pinsala 
ang idinudulot ng pandarambong 
sa bayan ng mga imperyalista at 
mga kakutasaba nilang lokal na 
burukrata-kumprador. 

Dulot ng mga ito, di malutas- 
lutas ang taun-taong lumalaking 
depisit sa badyet. Kumpara sa 
P132.2 bilyong depisit sa badyet 
noong 1999, mas malaki nang 
32.86% ang P199.9 bilyon depisit 
noong 2003. Kung isasama pa ang 
depisit ng mga lokal na gubyerno 
at mga korporasyon ng estado, ang 
depisit ng gubyerno ay aabot nang 
P244.6 bilyon noong isang taon. 

Upang iwasang lumagpas na 


Walang katapusang pangungutang 


A” papalalang pagkakabaon ng Pilipinas sa utang ay nakaugat 
sa neokolonyal, atrasado, di-industriyalisado at bangkaroteng 
kalagayan nito. Tuluy-tuloy na nalulugi ang bayan sa neokolonyal 
na kalakalan kaya't palaging kailangang umutang nang umutang 
para punuan ang depisit sa pandaigdigang kalakalan. 

Mula pa noong huling bahagi ng dekada 1970, nagsimula nang 
tumindi ang krisis sa sobrang suplay at bagsak na presyo ng mga 
hilaw na materyales at tradisyunal na produktong agrikultural (asu- 
kal, troso, kopra at iba pa) sa pandaigdigang pamilihan. 

At mula huling bahagi ng dekada 1980, ang krisis naman sa 
sobrang suplay ng mga malamanupaktura (mga pyesang elektronik, 
kasuotan at iba pa) ang lumubha. Pinalala pa ang ganitong kalaga- 
yan pagpasok ng dekada 1990 dulot ng pagpapatupad ng imperya- 
listang patakarang "globalisasyon" laluna ng liberalisasyon sa kala- 
kalan at pamumuhunan. Ang Pilipinas ay ibayong naging tambakan 
ng mga sobrang produkto ng mga imperyalista na sumasalanta sa 
lokal na produksyong agrikultural at industriyal. Ibayo nitong wina- 
sak ang mga produktibong pwersa. 

Sinalanta ang ekonomya ng Pilipinas ng krisis pampinansya sa 
Asia noong 1997 sa anyo ng pagputok ng bula ng ispekulatibong 
kapital. Nagdulot ito ng malawakang krisis sa pinansya na sumaklot 
maging sa iba pang bansa sa Asia at Latin America. Hindi pa naka- 
kaahon mula sa mga nakaraang krisis, sinundan na naman ito noong 
2000 ng matinding resesyon sa mga sentro ng kapitalismo na hang- 
gang sa kasalukuyan ay dinaranas pa ng US at laluna ng mga 
atrasadong bayan. 

Nakikita sa takbo ng ekonomya ng bayan at ng pandaigdigang 
sistemang kapitalista na napipinto ang pagsambulat nitong mga 
susunod na taon ng mas matindi pang krisis sa pinansya at 
pagkabaon sa utang ng ekonomya ng Pilipinas. DU 


naman sa target na P199 bilyong 
depisit sa badyet ng gubyerno para 
sa 2004, kailangan na namang 
dagdagan ang utang ng gubyerno 
at pampublikong sektor. 

Walang ibang ginagawa ang re- 
aksyunaryong estado upang lutasin 
ang pagdurugong ito sa sistemang 
pampinansya kundi ang walang 
katapusang pangungutang upang 
may maipambayad sa dating mga 
utang at maipantawid sa kasaluku- 
yang mga kinakailangang gastusin, 
at ang “pagtititipid” sa mga gastu- 
sin sa pamamagitan ng pagbaba- 
was ng mga batayang serbisyo, la- 
luna para sa mga maralita. 

Ang papalaking binabayarang 
interes at iba pang bayad-utang ay 


lalo pang nagpapalala sa problema. 
Dahil inuutang din ang mga pam- 
bayad-utang, lalo pa nitong ibina- 
baon ang gubyerno at mamamayan 
sa utang. Lalong napipiga ang eko- 
nomyang tigang na tigang sa 
puhunan at produksyon. 

Aabot na sa 31.2% ng pamban- 
sang badyet o P542.2 bilyon ang 
inilaan ng gubyerno sa pagbaba- 
yad-utang sa badyet ngayong 
2004--mula 18% noong 1999. Sa 
nakaraang apat na taon, ang hala- 
gang ipinambabayad-utang ay lu- 
maki nang 97.5%, samantalang 
walang katapusang pagtitipid ang 
ginagawa ng gubyerno sa mga gas- 
tusin sa mga kinakailangang serbi- 
syong panlipunan. AB 


ANG BAYAN Mayo 21, 2004 


World Bank, palabigasan ng pinakamalalaking 


imperyalistang korporasyon 


a nakaraang 12 taon, bilyun-bilyon ang ibinuhos ng World Bank 
S (WB) para sa mga proyektong pang-enerhiya gaya ng pagtatayo ng 
malalaking dam, pagmimina ng mineral at langis, paglalatag ng 
mga pipeline ng langis at iba pa. Ang mga proyektong ito ay nagdulot ng 
malawakang dislokasyon sa buhay at kabuhayan ng mamamayan at pu- 
minsala sa kalikasan sa mga lugar kung saan inilunsad ang naturang mga 


proyekto. 

Isinagawa ang mga ito nang 
walang anumang pagsaalang-alang 
sa kapakanan ng mamamayan at sa 
kabila ng kanilang mariing mga 
pagtutol. 

Kasabay ng paghuthot sa likas 
na yaman ng mga atrasadong ban- 
sa, ang mga proyektong ito ay nag- 
papalala ng mga sosyo-ekonomiko 
at pampulitikang suliranin sa mga 
bansang pinaglulunsaran ng mga 
ito. Halimbawa, pinalalayas at ina- 
agaw ang lupa ng mga taong nani- 
nirahan sa mga apektadong lugar 
at iba't iba pang anyo ng panunu- 
pil ang inihahasik laban sa mama- 
mayang nasasagasaan at tu- 
mututol sa proyekto. 

Masahol pa, ang tu- 
nay na nakikinabang la- 
mang dito ay ang lima 
sa 10 pinakamalala- 
king korporasyon sa 
daigdig at 10 iba 
pang dambuhalang 
korporasyon. Kara- 
mihan pa sa kanila'y 
mga imperyalistang 
kumpanyang Amerika- 
no na itinulak ng pina- 
kamatataas na pinuno ng 
gubyerno sa US para pabu- 
ran ng WB. Karamihan sa mga 
ito ay nalantad at nakasalang sa 
mga imbestigasyon sa US at iba 
pang lugar kaugnay ng mga panda- 
raya sa mga libro de kwenta, pang- 
gagantso, panunuhol, manipula- 
syon ng pamilihan, at/o mga pag- 
labag sa mga karapatang-tao. 

Mahigit 528 bilyon na ang ibi- 


In 
~ 
RAR 


pm 


AAE 
rik 


aao 
Za MY 


ANG BAYAN Mayo 21, 2004 


nuhos ng World Bank sa gayong 
mga proyekto mula 1992 hanggang 
2004. Pagkatapos ng paglusob at 
pagsakop ng US sa Iraq, karamihan 
ng mga proyketong itong ay para 
sa "rekonstruksyon" ng Iraq at pag- 
huthot at paglalabas ng US ng la- 
ngis mula sa Iraq. Kapalit ito ng 
$32 bilyon na iniambag nila sa 
kampanya ni Bush sa halalan sa US 
noong 2000. 

Sa mga proyek- 


KG bA to pa lamang na 
BA A3 akatuon sa 


langis, 510.7 bilyon ang pondong 
ibinuhos ng WB sa parehong pana- 
hon. Numero uno na sa mga naki- 
nabang dito ang Halliburton, isang 
kumpanyang pinatatakbo ng mga 
kroni ng pamilya at gubyernong 
Bush. Isa ito sa pinakamalalaking 
nakinabang noong 1996-2000, 
nang presidente nito si Richard 
Cheney, ang kasalukuyang bise- 
presidente ng US. Ginamit ni Che- 
ney ang kanyang malawak na im- 
pluwensya sa pulitika upang maka- 
kuha ng mga utang mula sa WB at 
iba pang bangko. Sa pagtataguyod 
nina Bush at Cheney, ang Hallibur- 
ton din ngayon ang isa sa mga 
kumpanyang pangunahing nabibi- 
yayaan ng matatabang kontrata 
para sa "rekonstruksyon" at pro- 
yekto sa panghuhuthot at paglala- 
bas ng langis ng Iraq. 

Tumanggap din ng pondo ang 
Shell, BP Amoco at Exxon Mobil, 
ang tatlong pinakamalalaking kum- 
panya ng langis sa buong mundo. 
Kabilang din sa listahan ng “bene- 
pisyaryo” ng WB ang mga kumpan- 


yang batbat ng mga anomalya 
katulad ng Enron, El Paso Energy, 
General Electric at maging ang 
Harken Energy, kumpanya kung 
saan dating nagtrabaho at may 
mga sosyo si Pres. George W. Bush 
ng US. 

Sa Pilipinas, kabilang sa mga 
proyektong pinopondohan ng WB 
ang Sual coal-fired power plant sa 
Pangasinan na itinatayo ngayon 
ng ABB Alstom, isang korpora- 
syong Belgian at The Southern 
Company ng US. Ang WB din ang 
nagpopondo sa pagtatayo ng oil- 
fired power plant sa Bataan na 
pinangangasiwaan ng (Covanta 
Energy ng US. 

Karamihan sa mga proyekto sa 
langis na pinondohan ng WB ay 
hindi nakatuon sa produksyon ng 
langis para sa konsumo ng mga 
bansang kinapapalooban nito. 
Walumpu't dalawang porsyento 
(82%) ng mga proyekto ay naka- 
tuon sa imprastruktura para sa 
pagluluwas ng langis tungo sa 
Western Europe, US, Canada, Aus- 
tralia at Japan. 

Taliwas na taliwas sa ipina- 
ngangalandakang programa ng 
WB para sa isang “mundong wa- 
lang kahirapan” ang pagpopondo 
nito ng mga korporasyong multi- 
nasyunal, laluna ng mga korpora- 
syon ng langis. Umaalma maging 
ang masusugid na tagapagtanggol 
ng institusyon. Inirekomenda ng 
Extractive Industries Review (EIR) 
sa isang pag-aaral na kinomisyon 
ng WB mismo na marapat na ni- 
tong itigil ang pagpopondo sa 
mga kumpanya ng langis. Ibinun- 
yag ng EIR na karamihan sa mga 
proyektong ito ay batbat ng ano- 
malya at kontrobersya. Hindi li- 
ngid sa kaalaman ng WB na naga- 
ganap ang malawakang paglabag 
sa mga karapatang-tao at korap- 
syon ng mga kakutsabang lokal na 
naghaharing uri sa mga lugar 
kung saan itinatayo ang mga pro- 
yekto. AB] 


8 


MGA ULAT KORESPONSAL FX 
Ka Boyet, mahusay 
na rebolusyonaryong kadre 


at kumander 


bales si Joselito “Ka Boyet” Talens. Pito pang mga kasama, sina 


N oong Marso 9, 2004, nasawi sa isang labanan sa San Felipe, Zam- 


Ka Chris, Ka Raffy, Ka Esie, Ka Deya, Ka Emil, Ka Marco at Ka 
Archie, ang naging martir ng rebolusyon sa naturang labanan. 


Ipinanganak si Ka Boyet 
noong Disyembre 31, 1964. 
Pangalawa siya sa limang 
magkakapatid sa isang pamil- 
yang petiburges. Namulat 
siya noong 1982 habang nag- 
aaral sa University of the East 
para maging dentista. Sumapi 
siya sa Kabataang Makabayan 
sa kasunod na taon at naging 
tagakoordina ng alyansa ng 
mga progresibong organisa- 
syon sa loob ng unibersidad. 
Nang lumipat siya sa Centro 
Escolar University noong 
1984, pinangunahan niya ang 
gawaing pag-oorganisa roon. 

Naging kasapi siya ng 
Partido noong 1985 nang 
bumalik siya sa kanyang ba- 
yan sa Nueva Ecija. Niyakap 
niya mula noon ang Marx- 
ismo-Leninismo-Maoismo, 
ang rebolusyonaryong teorya ng 
uring manggagawa. Nagsikap si- 
yang magpanibagong-hubog, tali- 
kuran ang uring petiburges at ita- 
guyod ang proletaryong paninindi- 
gan, pananaw at pamamaraan. 

Naging pangalawang kalihim si 
Ka Boyet ng sangay ng Partido sa 
isang paaralan sa Cabanatuan City 
noong 1985. Sa sumunod na taon, 
naging pangalawang kalihim siya 
ng istap ng Komiteng Prubinsya na 
nakatutok sa sektor ng kabataan- 
estudyante. Hunyo 1987 nang 
magpasya siyang sumanib sa Ba- 
gong Hukbong Bayan. Nasa kasag- 


sagan noon ang implementasyon 
ng maling linya ng “estratehikong 
kontra-opensiba” at lusaw ang or- 
ganisasyon ng Partido sa loob ng 
yunit ng hukbo na kanyang kina- 
palooban. 

Sa kabila ng mga kahirapang 
kanyang dinanas, nagsikap si Ka 
Boyet na gampanan ang mga 
tungkulin niya bilang upisyal pam- 
pulitika ng yunit. Nagbigay siya 
ng mga pag-aaral pampulitika at 
pampartido sa mga mandirigma, 
pinangunahan ang mga pagtatasa 
at pagpuna at pagpuna sa sarili at 
nagsikap patatagin ang komitment 


ANG BAYAN Mayo 21, 2004 


MGA ULAT KORESPONSAL p : q 


ng mga kasama. 

Noong 1988, pansamantalang 
naputol ang ugnay ni Ka Boyet sa 
Partido at hukbong bayan nang 
atakehin ang isang pulong ng Par- 
tido sa antas rehiyon at madakip 
doon ang maraming namumunong 
kadre ng Partido at kumander ng 
BHB. Nang muling makaugnay at 
makabalik si Ka Boyet, sumanib 
siya sa isang yunit ng Hukbo na 
nagpapatupad ng hibang na kam- 
panyang anti-impiltrador. Lubos 
itong nakaapekto sa kanya at nag- 
dulot ng pananamlay na human- 
tong sa pamamahinga nang dala- 
wang taon. Ipinaalam niya sa ki- 
nauukulan ang lahat ng kanyang 
aktibidad habang wala sa kilusan. 

Taong 1991, muling nagpul- 
taym si Ka Boyet. Dahil sa kalakhan 
ay mahusay ang kanyang rekord sa 
pulitika at militar, ginawa siyang 
kagawad ng istap pangmilitar ng 
rehiyon at napabilang sa isang yu- 
nit paniktik nito. 

Noong 1992, isinulong ng Par- 
tido ang Ikalawang Dakilang Kilu- 
sang Pagwawasto (IDKP) matapos 
ang paglalagom ng higit isang de- 
kadang karanasan. Lubos itong na- 
intindihan at niyakap ni Ka Boyet. 
Sa pamamagitan nito, lubos niyang 
nailugar ang sariling mga karana- 
san. Lalong tumibay ang kanyang 
pasya at mula noo'y tuluy-tuloy na 


ANG BAYAN Mayo 21, 2004 


Isa si Ka Boyet sa maraming 
kasama sa rehiyon na nakapag- 
ambag nang malaki sa 
pagpapanibagong-lakas ng Partido 
at rebolusyonaryong kilusan sa 
gabay ng IDKP. 


siyang kumilos. Isa si Ka Boyet sa 
maraming kasama sa rehiyon na 
nakapag-ambag nang malaki sa 
pagpapanibagong-lakas ng Partido 
at rebolusyonaryong kilusan sa 
gabay ng IDKP. 

Noong Abril 1994, naging ba- 
hagi si Ka Boyet sa paghahanda 
para maging larangang gerilya ang 
hilagang silangang bahagi ng Tar- 
lac. Ito ang naging Front 2 ng Tar- 
lac. Kasabay ng pagiging kagawad 
ng Komiteng Prubinsya ng Partido 
sa Tarlac, tumayo siyang kalihim ng 
Komiteng Larangan at kumander ng 
hukbo rito. Malalaking hamon ang 
sinuong ni Ka Boyet at ng kanyang 
mga kasama sa pagtatayo ng lara- 
ngang gerilya sa bahaging ito ng 
Tarlac. Ang tereyn nito ay patag na 
patag, walang bundok o burol na 
magagamit na likuran, tagus-tagos 
ng mga kalsada, madalang ang su- 
kal at malapit sa himpilan ng 
Northern Luzon Command ng AFP. 
Nakapagpursige sina Ka Boyet at 
kasama niyang mga pwersang geril- 
ya sa ganitong klase ng tereyn. 

Batay sa kanyang ipinakitang 
pamumuno at tatag bilang kadre ng 
Partido, masikhay na pagtataguyod 
sa linya ng Partido at kongkretong 
naiambag sa rebolusyonaryong ki- 
lusan mula pa noong 1983, inihalal 
si Ka Boyet bilang kagawad ng 
Komiteng Rehiyon sa plenum nito 


noong Abril 2000. 

Noong 2001, dumanas ang mga 
pwersa sa Tarlac ng malaking pin- 
sala dahil sa magkasunod na de- 
pensiba at pagkadurog ng dala- 
wang yunit sa kanlurang bahagi ng 
prubinsya. Nagtuluy-tuloy ang mga 
operasyong militar ng kaaway sa 
tangkang tuluyang durugin ang re- 
bolusyonaryong pwersa sa prubin- 
sya. Ngunit binigo ng mga kasama 
ang ganitong pakana ng kaaway. 
Hindi lamang nila naipreserba ang 
sarili, bagkus ay muling napalaki at 
napalakas ang Partido, hukbong 
bayan at baseng masa. 

Isa si Ka Boyet sa mga pangu- 
nahing inasahan ng Partido at 
Hukbo sa kritikal na yugtong ito sa 
kasaysayan ng Tarlac. Inilipat siya 
para tumayong bagong kalihim ng 
Komiteng Larangan at kumander ng 
pamprubinsyang yunit gerilya kung 
saan nangyari ang malalaking de- 
pensiba. Pinamunuan ni Ka Boyet 
ang sunud-sunod na matatagum- 
pay na taktikal na opensiba roon 
na bagamat maliliit ay may malala- 
king epektong pampulitika. Tumaas 
ang mapanlabang diwa ng hukbong 
bayan at ng masa. 

Matapos ito, idineploy si Ka 
Boyet upang harapin ang hamon sa 
pagpapalawak at pagpapatatag ng 
rebolusyonaryong kilusan sa Zam- 
bales at Pangasinan. Nakipamuhay 
at naggawaing masa ang kanilang 
yunit sa hanay ng mga Aeta at iba 
pang maralitang magsasaka roon. 
Noong siya'y mamatay, si Ka Boyet 
ay kagawad rin ng Komite sa Zam- 
bales-Pangasinan at kalihim ng na- 
kapailalim dito na komite sa edu- 
kasyon, kalihim ng sangay ng Par- 
tido sa platun at pampulitikang 
instruktor ng yunit. AB 


Halaw sa mensahe ng Komiteng Re- 
hiyon ng PKP at ng Panrehiyong Ku- 
mand sa Operasyon ng BHB sa (Central 
Luzon noong Marso 11, 2004. 


KP SA IBAYONG DAGAT 
Ang makasaysayang Labanan 
sa Dien Bien Phu 


anibersaryo ng Labanan sa Dien Bien Phu. Ang labanang ito ang 


Gie: ng mamamayang Vietnamese noong Mayo 7 ang ika-50 


kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng sangkatauhan kung 
saan lubos na ginapi ng isang maliit na kolonya ang isang malaking 
kolonyalistang kapangyarihan. Sa paglalagom noong dekada 1960 ni Ho 
Chi Minh, pinuno ng partido komunista at unang pangulo ng Vietnam, 
ang nakamit sa Labanan sa Dien Bien Phu ay “isang dakilang tagumpay 
ng mamamayang Vietnamese, gayundin ng mga pwersa ng kapayapaan, 
demokrasya at sosyalismo sa daigdig.” 


Sa labanang ito, dinurog ng 
Vietnam People's Army (VNPA) sa 
loob ng 55 araw ang mas malaki at 
mas modernong hukbo ng imperya- 
listang France. Nalipol at nabihag 
ang 16,000 kaaway na napalibutan 
sa Dien Bien Phu. Nag-alay doon 
ng kanilang buhay ang 10,000 pat- 
riyotikong Vietnamese. 

Nayanig ang buong Europe sa 
ipinamalas na kagitingan ng ..... - 


mamamayang Vietnamese ~-= 
sa Labanan sa Dien Bien 3.39 3 3H 


Phu. Dahil dito, napi- 
litan ang France na 
tapusin na ang ha- 
los isandaang ta- 
ong pananakop ni- 
to sa Vietnam sad 
at iba pang 777” T 
bansa sa Indo- : 
china. Sa ta- -e= 
lumpati niya sa 
paggunita sa laba- 
nan, sinabi ni Gen. Vo Ngu- 
yen Giap, noo'y Punong 
Kumander ng VNPA at 
kagawad ng Kawani- 
hang Pampulitika ng Ko- 
mite Sentral ng Partido, ang ta- 
gumpay sa Dien Bien Phu ay patu- 
nay na kayang talunin ng isang de- 
terminadong bansa ang dayuhang 
mananakop gaano man kalaki ang 
kapangyarihan nito. 

Bago pa man naganap ang la- 
banan sa Dien Bien Phu, kabilang 


10 


Pinunong 


ang rebolusyonaryong kilusan ng 
mamamayang Vietnamese sa pani- 
bagong daluyong ng matatagum- 
pay na rebolusyonaryong pakikiba- 
ka sa iba't ibang bahagi ng mundo 
makaraan ang Ikalawang Digmaang 
Pandaigdig. Nasimulan ang pagta- 
tatag ng mga sosyalistang rehimen 
sa Eastern Europe noong 1948 at 
nagtagumpay naman ang bagong 


par 


=== mapanlaban at humigpit ang 


a 


MAG 


demokratikong rebolusyon sa China 
noong Oktubre 1949. Noong Enero 
1950, kinilala ng Soviet Union, 
China at iba pang republikang ba- 
yan ang bagong tatag na Demo- 
cratic Republic of Vietnam (DRVN). 
Subalit tinangkang baligtarin 
ng mga pwersang imperyalista ang 
mga tagumpay na nakamit ng ma- 
mamayang Vietnamese at pigilin 
ang pagkalat pa ng rebolusyonar- 
yong agos sa ibang bayan ng Indo- 
china at Asia. Sa basbas ng imper- 
yalismong US, binalangkas noong 
kalagitnaan ng 1953 ni Gen. Henri 
Navarre, punong kumander ng mga 
ekspedisyunaryong tropa sa Indo- 
china, ang tinaguriang “Navarre 
Plan.” Naglalayon itong bawiin mu- 
la sa mga Vietnamese sa loob ng 18 
buwan ang estratehikong inisyati- 
ba at muling patatagin ang imper- 
yalistang dominasyon sa buong 
Indochina. Mahigpit itong nilaba- 
nan ng mamamayang Vietnamese. 
Lalong tumatag ang diwang 


pagkakaisa ng Partido, 
hukbong bayan at ma- 
mamayang Vietnam- 
ese na ipagtanggol 
=Œ _—— ang kanilang nata- 
pay nang ilunsad ng 
Partido ang serye ng li- 
mang kampanya sa 
reporma sa lupa sa 
mga pinalayang purok 
mula Abril 1953 hanggang 


=== Hulyo 1954. Kasabay nito, ini- 


lunsad ang kampanya para 

iwasto ang ilang pagkuku- 

lang sa gawaing masa. 
Pagsapit ng Disyembre 


Ne 1953, matapos ang ma- 


higpit na mga pagtatalo at 
palitan ng pananaw, pinagpa- 
syahan ng Komite Sentral ng Par- 
tido ang paglulunsad ng isang 
mapangahas na digmang 
may estratehikong katangi- 


ANG BAYAN Mayo 21, 2004 


SA IBAYONG DAGAT KP 


an upang biguin ang “planong 
Navarre.” Ang pinakatarget ng 
kampanya: pabagsakin ang Dien 
Bien Phu, ang sentro ng poder mi- 
litar ng France sa hilagang kanlu- 
rang Vietnam. 

Ipinagkatiwala kay Gen. Giap 
ang tuwirang kumand sa kampan- 
yang ito. Gamit ang iilang kasang- 
kapan pa lamang na hawak nila, 
agad sinimulan ng mga bagong 
buong yunit ng artilerya at impan- 
tri ng mamamayang Vietnamese 
ang konstruksyon ng daan-daang 
kilometro ng lansangang tagus- 
tagusan sa mga gubat at bundok 
tungo sa larangan ng labanan. Ang 
sistema ng mga lansangan at trin- 
serang ito ang dinaluyan ng mga 
tropa, kagamitang militar, suplay 
at komunikasyon mula sa mga pi- 
nalayang purok sa hilagang Viet- 


nam tungo sa Dien Bien Phu. Sa 
mga krusyal na lugar din dito ipin- 
westo ang mabibigat na sandata 
tulad ng mga kanyon. Pinasan ng 
mga tropang Vietnamese ang mga 
kanyon sa matataas na bundok at 
mga lambak kahit tuluy-tuloy na 
pinauulanan ng bala ng kaaway 
ang mga tropang Vietnamese. 
Patunay sa masiglang pagtugon 
ng masang Vietnamese sa islogang 
“lahat para sa larangan, lahat para 
sa tagumpay,” magbuhos ang 
200,000 boluntir ng mahigit 
3,000,000 araw-paggawa para mai- 
pagtagumpay ang opensiba sa Dien 
Bien Phu. Magiting na nagbukas ng 
mga bagong lansangan ang ilam- 
pung libong kabataan na kasapi ng 
mga shock brigade. Kasama ang 
mga engineering unit, pinangaha- 
san din nila ang pagpapawalambi- 


Cuba, naghahanda sa pagsalakay ng US 


mabot sa isang milyong mamamayan ng Cuba ang nag- 
demonstrasyon noong Mayo 14 sa Havana, kabisera ng bansa, 


upang ibunyag at tutulan ang panibagong mga hakbangin ng 
gubyerno ng US na gipitin ang Cuba at ang gubyerno ni Pres. Fidel 
Castro. Sa harap ng ibayong panggigipit at banta ng pagsalakay ng 
US sa bansa, itinaas ng gubyernong bayan ang kahandaang militar 
ng 11.2 milyong Cubano. 

Itinulak kamakailan ni Pres. George W. Bush ang pagpapahigpit 
sa apat na dekada nang embargo ng US laban sa Cuba. Naglaan din 
ang rehimeng Bush ng inisyal na 559 milyon para sa iba't ibang ak- 
tibidad at operasyon para atakehin ang Cuba. Pinakamalaking baha- 
gi nito (536 milyon) ang inilaan para pondohan ang mga kontra- 
rebolusyonaryong grupo sa loob ng Cuba. Ang 518 milyon ay inilaan 
naman para sa regular na pagpapalipad ng isang eroplanong militar 
na magbobrodkas sa himpapawid ng Cuba ng propaganda laban sa 
gubyerno ni Castro. 

Hinigpitan ang restriksyon sa pagpapadala ng pera ng mga Cu- 
banong nakatira sa US tungo sa kanilang mga kamag-anak sa isla. 
Ang mga padalang ito na umaabot sa 51.2 bilyon kada taon ay may 
malaking naitutulong sa kabuhayan sa Cuba. Nilimita na rin sa 
minsan bawat tatlong taon ang dati'y pinahihintulutang taunang 
pagbisita nila sa mga pamilya nila sa Cuba. 

Maging ang mga tutol sa pamumuno ni Castro ay mariing buma- 
batikos sa mga pinakahuling kontra-demokratiko at kontra-rebolu- 
syonaryong hakbang na ito ng US. AB 


ANG BAYAN Mayo 21, 2004 


sa sa mga bombang delayed-action 
na itinanim ng kaaway sa mga 
linya ng komunikasyon. Naghakot 
sila ng bigas, pagkain at amuni- 
syon para sa larangan, gamit ang 
lahat ng maaaring moda ng trans- 
portasyon gaya ng bisikleta, kare- 
ta, bangka at iba pa. Kamangha- 
mangha ang kagitingan at sakripi- 
syong ipinamalas noon ng milyun- 
milyong Vietnamese. 

Noong buwan ding iyon, sini- 
mulan ng mga tropang VNPA ang 
paglulunsad ng mga atake sa hila- 
gang-kanluran. Malalaking bilang 
ng kaaway ang nalipol ng mga tro- 
pang Vietnamese sa pagpapatuloy 
ng opensiba, at malalaking tipak 
ng mga teritoryong dating hawak 
ng mga Pranses ang napalaya. Sa- 
mantala, naglunsad rin ng opensi- 
ba ang mga pwersang Pathet Lao 
(rebolusyonaryong kilusan sa Laos) 
at mga Boluntir ng Mamamayang 
Vietnamese sa Gitnang Laos upang 
ilihis ang atensyon ng kaaway sa 
Dien Bien Phu habang pinagtutulu- 
ngan ang pagsusulong din ng dig- 
mang bayan sa Laos. Kaalinsabay, 
pinaigting nang husto ang pakiki- 
digmang gerilya sa mga teritoryong 
hawak pa ng kaaway sa Hilaga at 
Gitnang Vietnam. 

Sa mahigpit na pagkakaisa at 
koordinasyon ng mamamayan at ng 
hukbong bayan, nagawang bingi at 
bulag ang kaaway. Napaniwala ng 
VPNA ang mga pwersa ng France na 
tapos na ang opensiba ng mga 
Vietnamese. At noong Marso 13, 
inilunsad ng 50,000-kataong tropa 
ng VPNA ang isa sa pinakamalala- 
king opensiba laban sa lito at 
kalat-kalat na pwersa ng France. 
Kinubkob ng mga Vietnamese ang 
malaking pwersa ng kaaway sa 
lubhang nakahiwalay na moog ng 
Dien Bien Phu. Ang labanang ito ay 
naitala sa kasaysayan ng syensa 
militar bilang isa sa pinakamagigi- 
ting na labanan sa ika-20 siglo. Œ 


11 


N BALITA | 


4 na armas nasamsam sa mga ambus sa Western Mindanao 


APAT na riple ang nasamsam ng Ba- 
gong Hukbong Bayan sa Western 
Mindanao sa dalawang ambus na 
inilunsad nito noong Mayo 11. 
Ayon sa ulat-koresponsal mula sa 
rehiyon, apat na elemento rin ng 

kaaway ang napatay sa mga 

opensibang ito. 

Sa Tinuyop, Leon B. Postigo, 
Zamboanga del Norte, nakakum- 
piska ng tatlong M14 ang mga 
gerilya ng Front Feliciano-A ng 
BHB nang tambangan nila noong 
Mayo 11 ang mga nagpapatrul- 
yang sundalo na nagmula sa Ba- 
rangay Sipakong ng naturang mu- 
nisipalidad. Tatlong elemento ng 
CAFGU ang namatay sa labanan. 

Noong araw ding iyon, sa 


Concepcion, Misamis (Occidental, 
inambus ng BHB sa Front Montero- 
sa District I ang 12 armadong 
maton na nagwala nang manalong 
alkalde ng Concepcion ang kani- 


lang amo na si ex-Col. Benjamin 
Pilota. Isang karbin ang nakumpis- 
ka mula sa napatay na elemento ng 
CAFGU na kabilang sa private army 
ni Pilota. 


Presyo ng langis, muling itinaas 


MULING itinaas ang presyo ng la- 
ngis nitong Mayo 18. Tumaas nang 
P1 kada litro ang presyo ng gasoli- 
na at krudo at P1 kada kilo ang lig- 
uefied petroleum gas (LPG). Ayon 
sa mga kumpanya ng langis, tata- 
as pang muli ang presyo ng mga 
produktong petrolyo pagsapit ng 
Hunyo. 

Mula nang ipatupad ng reak- 
syunaryong gubyerno ang deregu- 


lasyon sa industriya ng langis no- 
ong Abril 1996, mahigit 250% na 
ang itinaas ng presyo ng mga pro- 
duktong petrolyo. Nitong huling 
mga buwan lamang, aabot na sa 
P5 ang itinaas ng presyo ng langis. 
Dahil sa deregulasyon, walang ren- 
da ang panghuhuthot ng mga da- 
yuhang kumpanya ng langis ng 
papalaking tubo mula sa mamama- 
yan. 


Mga Palestinong refugee minasaker ng Israel 


ISANG malawakang masaker ng 
mga Palestino sa mga refugee camp 
(kampo ng mga bakwet) sa Rafah, 
Nusseirat at al-Bureij sa Gaza Strip 
ang isinagawa ng Israeli Defense 
Forces noong Mayo 18-20. Ito na 
ang pinakamabagsik na masaker ng 
mga Palestino sa loob ng isang 
taon. 

Pinagbabaril ng mga Israeli ang 
3,000 Palestinong nagpoprotesta 
sa demolisyon ng Israel sa kanilang 
mga bahay. Nagsikap lumaban ang 
mga Palestino gamit lamang ang 


mga riple, granada at bato. Napa- 
tay ang 41 Palestino, na pawang 
mga bata at kabataan, at nasuga- 
tan ang mahigit 80 pa nang ilunsad 
ng Israel ang “Operation Rainbow” 
na kinatangian ng pagdemolis sa 
daan-daang mga bahay, pagwasak 
ng mga kalsada at pagpapalikas ng 
mga tao sa Rafah. Umabot nang 
1,600 ang nawalan ng tirahan. 

Ang mga demolisyon ay isina- 
gawa dahil ang lugar umano ay ba- 
sehan at armori ng mga teroristang 
Palestino. 


PAGTUTUWID 


AYON sa pinakahuling mga ulat mula sa Leonardo Panaligan Com- 
mand ng BHB-Negros, dalawang .45 pistola at hindi isa ang nasam- 
sam mula sa reyd sa isang police outpost sa Sityo Inayawan, Baran- 
gay Masulog, Canlaon City. Ayon din sa ulat, isang apat-kataong 


commando team ng BHB ang nagsagawa ng walang-putok na reyd 
at hindi isang 15-kataong yunit. Madaling araw ng Mayo 5 isina- 
gawa ang reyd, at hindi umaga ng Mayo 6, tulad ng naiulat sa 
isyung Mayo 7 ng AB. Humihingi ng paumanhin ang patnugutan ng 
AB sa mga pagkakamaling ito. 


12 


Ang pagwasak sa mga bahay at 
imprastruktura, na sinabayan ng 
walang habas na pagpapaputok ng 
mga missile mula sa mga tangke at 
helikopter, ay mariing kinundena 
ng mga Palestino at mamamayan 
ng daigdig. Itinuring ito ng mga 
pinuno ng United Nations na mabi- 
gat na krimen sa digmaan at ma- 
tinding paglabag sa pandaigdigang 
makataong batas. Nagpasa ng reso- 
lusyon ang UN Security Council no- 
ong Mayo 19 na nananawagan sa 
Israel na itigil ang mga demolisyon 
at tumalima sa internasyunal na 
batas. Tulad ng dati, ang US ang 
tanging hindi pumirma sa resolu- 
syon. 

Samantala, sinabi ng mga mili- 
tanteng Palestino na lalo lamang 
pinatatag ng karumal-dumal na 
masaker ang kapasyahan ng mama- 
mayang Palestino na lumaban at 
nangako silang ipagpapatuloy ang 
paghihimagsik hanggat di sila 
nakalalaya mula sa pananakop at 
pang-aapi ng Israel. 


ANG BAYAN Mayo 21, 2004 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XXXV Blg. 10 
Mayo 21, 2004 
www. philippinerevolution.org 
Editoryal 


Malawakan ang karahasan 
at pandaraya sa nagdaang eleksyon 


M aitatala ang katatapos lamang na eleksyon National Security Adviser na si Norberto Gonzales, ng 


bilang isa sa mga pinakamadugo at pinakabat- militar at pulisya at ng iba pang ultra-Kanang elemen- 

bat ng anomalya sa kasaysayan ng papet na to laban sa mga progresibong partido at kandidato. 
republika. Muling pinatutunayan ng dumi at dahas ng Bunga nito, sa mahigit 140 kata- 
halalang 2004 na ang mga reaksyunaryong elek- ong napatay at di pa mabilang na 
syon ay hindi kailanman maaaring maging demo- nabiktima ng harasment at iba 
kratikong paraan pang paglabag sa karapa- 
ng pagluluklok tang-tao kaugnay ng elek- 
ng mga pinu- Ka ZÀ syong ito, halos sangkatlo 
nong tunay na ` FE) ay mga myembro ng Bayan 


kakatawan sa | Muna (BM) at iba pang prog- 
N 


mamayan. Pagsapit ng elek- 
syon, ginamit laban 
sa mga progresibo 
ang parehong mga 
ses pamamaraan sa pan- 
z daraya at manipu- 
lasyon na nakatu- 
on sa mga karibal 
ni Arroyo sa pag- 
kapresidente. 


Bago pa 
man ang elek- 
syon, tahasan 
na ang panda- 
raya ng rehi- 
meng Arroyo 
nang gamitin ni- 
to ang pondo at 
rekurso ng gubyer- 


interes ng ma- resibong partido. 
NG 


Ád 
LoT 


KZ 
~ 


no sa pangangam- Lantarang 
panya. Sarisaring maruruming nagkalat ng 
taktika rin ang ginamit upang ma- itim na pro- 
kansela ang kandidatura o mailagay paganda 


sa alanganin ang mga pangunahing 
karibal ni Arroyo sa pagkapresidente. 
Bukod rito, isang sistematikong 


ang militar 
laban sa mga 
progresibong 


kampanya ng pananakot, pamamas- z k partido at 
sa sila NU P : 

lang at paninira ang inilunsad ng A 2 kandidato at 

mga reaksyunaryo sa pangunguna ng N I BZ nanghima- 


Mga tampok sa Panununog sa Isabela, | Pilipinas, baon at World Bank, 
a A kinundena ng BHB lugmok sa utang palabigasan ng mga 
Isyung ito... PAHINA 3 PAHINA 5 | imperyalista PAHINA 6 


